Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Taon XXXIX Blg. 15 
Agosto 7, 2008 
www. philippinerevolution. net 


Pabigat na VAT, ibasura! 


alos walang ibang nilaman ang mahigit isang 
Hi: na State of the Nation Address (SONA) ni 
Gloria Arroyo kundi ang pagtatanggol at pagbi- 
bigay-matwid sa pagpapataw ng Value Added Tax 
(VAT). Tahasan niyang ibinasura ang malawakang pa- 
nawagan ng mamamayang Pilipino laban sa VAT at iki- 
natwirang ang malaking pondong nakokolekta mula ri- 
to ay nagsisilbing tanging “depensa” ng mahihirap sa 
harap ng kasalukuyang matinding krisis sa ekonomya. 
Sa pagtatanggol ni Arroyo sa VAT, pinatunayan na 
naman niya ang kanyang katapatan sa imperyalismo 
at masugid na pagtalima sa mga patakaran ng impe- 
ryalistang “globalisasyon.” Ang pagtataas at pagpa- 
palawak ng VAT ay isa sa mga partikular na pataka- 
rang idinikta ng IMF at World Bank sa papet na re- 
himen noong 2006. Nitong mga nagdaang linggo, 
ilang ulit na nagbabala ang IMF-WB laban sa pag- 
aalis ng VAT. Para sa IMF-WB at re- 
himeng US-Arroyo, ang VAT 
ang susing patakaran para 
tuluy-tuloy na makapag- 
bayad ng utang panlabas, 
panatilihing na- 
kalutang ang 
bangkaroteng 
gubyerno at 
pigilan ang pag- 
sambulat ng 
panibagong 
krisis sa pinan- 
sya. 
Upang ga- 
wing katang- 
gap-tanggap 


Malawakang protesta 


Mga tampok sa 
isyung ito... 


inilunsad sa SONA 
PAHINA 4 


Usapang MILF-GRP 


sa mamamayan ang patuloy na pagpapataw ng pasa- 
ning VAT, inihanay ni Arroyo ang kanyang mga hung- 
kag na programang kontra-kahirapan. Tinawag niyang 
“Katas ng VAT” ang mga programang “subsidyo.” Pina- 
lalabas nina Arroyo na “pakinabang” ito ng mamama- 
yan mula sa VAT. Pero ang totoo'y ni-nanakaw lamang 
ang malaking bulto nito habang namumudmod ng ma- 
pang-insultong barya-baryang palimos sa mga nagda- 
rahop. 

Ipinangangalandakan ni Arroyo na ang malaking 
dagdag na kita sa VAT sa langis ay napupunta sa mahi- 
hirap. Ang totoo, sangkatlo lamang ng tina- 
tayang P30 bilyong dagdag na kita sa VAT 
ngayong taon ang inilaan niya sa 

mga pakulong programang “pan- 
subsidyo.” Gayunman, mismis pa 
rin lamang nito ang aktwal na 
napupunta sa mga naghihirap. 
Sadyang walang mahigpit na siste- 
ma ng auditing ang mga ito upang ang 
malaking bahagi nito'y maibubulsa ni- 
na Arroyo at kanyang mga alipu- 
res. Takam na takam sila sa 
“Katas ng 
VAT” para 
lalo pa 
silang 
makapag- 
pasasa at 
mas mapa- 
laki pa nila 
ang kani- 
lang pondo 
para sa mga 


HI 


Dole-Stanfilco, pinaru- 
sahan ng BHB 


PAHINA 7 PAHINA 12 


pampulitikang maniobrang maka- 
pagpapanatili sa kanila sa poder 
lampas sa 2010. 

Alinsunod sa utos ng IMF-WB, 
ang pangunahin at papalaking da- 
pat paglaanan ng VAT ay ang pam- 
bayad sa utang panlabas ng gu- 
byerno. Mula 309 lamang noong 
2006, umaabot na ito ngayon sa 
70% ng VAT. Nitong 2008, P634 bi- 
lyon o 24% ng badyet ng reaksyu- 
naryong gubyerno ang inilalaang 
pambayad ng interes nito. 

Malaking bahagi rin ng karag- 
dagang kita sa VAT ay mapupunta 
sa Armed Forces of the Philippines 
(AFP). Inianunsyo kamakailan na 
malaking bahagi nito ay ipambibili 
ng ilang bagong helikopter para sa 
militar. Ngayong taon, naglaan ang 
rehimeng Arroyo ng P5 bilyon para 
sa Capability Upgrade Program ng 
AFP upang maging mas epektibo 
umano ito sa paglaban sa mga re- 
bolusyonaryong pwersa, kahit pa 
napakalinaw na ang dapat kagyat 
na bigyan ng prayoridad ay ang 
malubhang kalagayan ng kabuha- 
yan ng mamamayan. 

Tahasang nagsinungaling si Ar- 
royo nang sabihin niyang “mayaya- 
man” lamang ang makikinabang 
kung aalisin ang VAT sa langis. Ang 


totoo, sa bawat pagtaas ng presyo 
ng mga bilihin at serbisyo at kaaki- 
bat na paglaki ng buwis na naka- 
pataw dito, bumabagsak ang kabu- 
hayan ng milyun-milyong pamilya. 
Kung dati nang pinakamalaking 
porsyento ng buwis na nakokolekta 
ng gubyerno ay hindi mula sa “ma- 
yayaman” kundi sa masang anakpa- 
wis at karaniwang mga kawani, 
nag-ibayo pa ito sa palawakin ang 
saklaw ng VAT. Ang pag-aalis kahit 
ng VAT lamang sa langis ay magdu- 
dulot ng kagyat na kaginhawaan at 
dagdag sa araw-araw na kita ng mi- 
lyun-milyong mga drayber ng dyip 
at traysikel, mga pasahero, maliliit 
na magsasaka at mangingisda, mga 
pamilyang gumagamit ng LPG at 
gaas; at marami pang iba. 
Bilyun-bilyong piso ang tinata- 
bo ngayon ng rehimen bunsod ng 
walang tigil na pagmahal ng mga 
bilihin at kaakibat na paglaki ng 
nasisingil na VAT. Habang tumataas 
ang presyo, lumalaki pa ang nako- 
kolektang VAT. Nitong unang hati 
ng 2008, umabot na sa P53 bilyon 
ang kabuuang nakolektang VAT, 
kung saan mahigit kalahati ay bun- 
sod ng pagtaas ng presyo ng la- 
ngis. Paborable sa gayon kay Arro- 
yo ang mataas na tantos sa impla- 


syon, habang nagdudulot naman 
ito ng sukdulang paghihirap sa ma- 
mamayan. 

Kaya naman puspusang itina- 
takwil ni Arroyo ang panawagang 
ibasura ang VAT, laluna yaong 
ipinapataw sa mga produktong pe- 
trolyo. Dahil sa saklaw at laki ng 
nakokolekta mula rito, artipisyal ni- 
tong napipigilan ang paglubha ng 
krisis pampinansya at tuluyang pag- 
kabangkarote ng gubyerno. Ipinag- 
pipilitan ni Arroyo ang patuloy na 
pagpapataw ng VAT dahil ang totoo, 
ito ang sumasagip sa kanyang rehi- 
men sa harap ng krisis na ibinunga 
ng kanyang pangangayupapa sa 
mga imperyalista, kasakiman at ka- 
pabayaan. 

Sa kabila ng tuluy-tuloy niyang 
pagsisinungaling sa bayan at pag- 
papakana ng mga panlilinlang, ba- 
tid ni Arroyo na hindi siya pinani- 
niwalaan ng lalong nakararaming 
mamamayan. Dumarami ang mga 
palaban at lumalaki ang hamon sa 
balak niyang patuloy na maghari 
lampas sa 2010. Kaya tinapos niya 
ang kanyang SONA nang may as- 
tang pananakot at pagbabanta sa 
sinumang hahadlang sa kanyang 
mga balak at programa. 

Ngunit nagkakamali siya sa 
pag-aakalang natatakot pa sa ka- 
nya ang nakararaming mamama- 


Nilalaman yang hirap na hirap na. Parami 
nang parami ang suklam na suklam 
sa huwad na pangulo at kanyang 
rehimen. Nahusgahan na siya ng 
gutom at aping mamamayan. 
Patuloy na namumuo ang unos 
ng paghihimagsik. Sa malawak na 
kanayunan, rumaragasa ang dig- 
mang bayan at dumadalas ang mga 
taktikal na opensiba ng Bagong 
Hukbong Bayan laban sa mga pa- 
sistang haligi ng rehimen. Sa mata- 
taong kabayanan, kalunsuran at 
sentro ng papet na reaksyunaryong 
kapangyarihan, lumalaganap ang 
mga protesta at nag-iipon ng lakas 
ang mamamayan para patalsikin 
ang kinamumuhiang rehimen. WŒ 


EB AYAN 


Taon XXXIX Blg. 15 Agosto 7, 2008 


Editoryal 

Pabigat na VAT, ibasura! 

Ang Ang Bayan ay inilalabas sa wi- 
kang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hiligay- 
non, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.net 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga ar- 
tikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


2 ANG BAYAN Agosto 7, 2008 


Sino ang nagbabayad ng VAT? 
Mga kasinungalingan ni Arroyo 
Welga sa Bikol 
Protesta kontra-SONA 
Bakit mataas pa rin ang presyo ng langis 
Kasunduan ng MILF at rehimeng Arroyo 
Kriminal na kapabayaan sa mga migrante 
Bayad sa katapatan 
Ismagling, pabuya kay Enrile 
Matatagumpay na TO 
DOLE-Stanfilco, pinarusahan 
Tagumpay sa Abra 
Pinakahuling mga aksyong militar ng BHB 
Tigil-putukan, di katanggap-tanggap 


AKO 0NA AA AW me 


Pananalanta ng pasistang estado 
Militarisasyon sa kanayunan 


Sino ang tunay 


na bumabalikat ng VAT? 


pupumilit ni Gloria Arroyo na “mayayaman” (mga nakatataas na uri) 


TI: sa pinakamalalaking kasinungalingan ng nagdaang SONA ang pag- 


ang pangunahing bumabalikat sa VAT sa langis at kuryente dahil sila 
ang may pinakamalalaking kinokonsumo nito. Pinabubulaanan ito ng 
mga estadistika mismo ng kanyang gubyerno. Taliwas sa sinasabi niyang 


84% ng langis at 90% ng kuryente ay kinokonsumo ng “mayayaman,” 


sa 


aktwal ay mga pamilyang may maliliit hanggang katamtamang kita ang 
bumabalikat sa halos 90% ng nakokolektang VAT. 


Ayon mismo sa mga estadistika 
ng Meralco, sumusunod ang aktwal 
na konsumo ng sambayanan ng ku- 
ryente: 34.41% sa sektor ng indus- 
triya; 28% sa sektor ng komersyo: 
3.42% sa mga pampublikong gusa- 
li at ilaw sa lansangan, at 34.11% 
sa mga residensyal na konsyumer. 
Habang kinokonsumo nga ng unang 
dalawang sektor ang 62.4% ng pro- 
duktong kuryente, ipinapasa na- 
man nila ang buwis na ipinapataw 
dito sa kanilang mga konsyumer sa 
pamamagitan ng pagdaragdag nito 
sa presyo ng kanilang mga produk- 
to at serbisyo. Maging ang sariling 
gastos sa kuryente ng Meralco at 
iba pang nagbebenta ng kuryente 
ay pinasasagot sa mga konsyumer 
ng kuryente. Ang VAT namang na- 
kapataw sa pagpapailaw ng mga 

gusali at lansang- 
an ay bi- 
nabaya- 
ran din 
ng mga bu- 
wis 


Y 


ANG BAYAN Agosto 7, 2008 


na direktang kinokolekta ng rehi- 
men mula sa mamamayan. Sa mga 
residensyal na konsyumer (panga- 
lawang pinakamalaki), 10% lamang 
ang kumokonsumo ng mahigit 500 
kWh bawat buwan. Ang malaking 
mayorya ay ang mga tinataguriang 
abereyds at lifeline users na di 
tumataas sa 100 kWh ang kinokon- 
sumo. Sila ang aktwal na pinaka- 
malawak na base na direktang hi- 
nuhuthutan ng VAT. 

Ang konsumo naman ng langis 
ay naayon sa sumusunod: 10% sa 
paglikha ng kuryente; 9.7% sa di- 
rektang gamit ng mga residente, 
pangunahin na sa anyo ng liquefied 
petroleum gas (LPG) at gaas: 57.2% 
sa transportasyon: 14.8% sa indus- 
triya; 5.2% sa sektor ng komersyo: 
at 2.5% sa agrikultura. Ang sektor 
ng transportasyon na siyang kumo- 
konsumo--ng pinakamalaking bulto 

ng mga produktong pe- 

N N - trolyo ay binubuo na- 
f5 man ng sumusunod: 
K 29.5% sa pampubli- 

kong 


transportasyon (liban sa traysikel); 
47.9% sa mga traysikel at motor- 
siklo; 17.1% sa mga pribadong ko- 
tse; at 5.5% sa mga trak at trailer 
na pandeliber. Lumalabas na mahi- 
git 56% ng langis ay tuwirang ki- 
nokonsumo ng karaniwang mama- 
mayan sa anyo ng gamit ng mga re- 
sidente, pampublikong transportas- 
yon at maliitang pagsasaka at pa- 
ngingisda. Kalakhan ng iba pa ay 
di tuwirang kinokonsumo rin ng ka- 
raniwang mamamayan sa pamama- 
gitan ng mga binibiling produkto 
at serbisyo. 

Hindi maikakaila sa mga esta- 
distikang ito ang bilyun-bilyong 
pisong tinatabo ng rehimen mula 
sa mamamayang direktang kumo- 
konsumo ng mga produktong pe- 
trolyo araw-araw. Sa unang pitong 
buwan pa lamang ng taong ito, 
mahigit P20 bilyon na ang tuwi- 
rang nahuthot ng rehimeng Arroyo 
sa karaniwang mamamayan na VAT 
sa langis at kuryente. Kabilang di- 
to ang mahigit P14 bilyon mula sa 
biniling krudo ng mga drayber ng 
dyip, halos P3 bilyon sa kinonsumo 
ng mga drayber ng traysikel at P1.6 
bilyon sa kinonsumo ng mga ma- 
ngingisda. Nasa P1.5 bilyon naman 
ang tinatayang nahuthot na VAT 
mula sa mahihirap na pamilyang 
gumagamit ng gaas. Mas malaki pa 

ang VAT na nahuthot sa kanila 
Dia sa di tuwirang paraan. 

Ayon sa mga pag-aaral, 

ang mga buwis na katulad ng 
VAT na ipinapataw kapwa sa 
produksyon at pagbebenta 
(sales), laluna sa mga ka- 
raniwang konsumo at ser- 
bisyo, ay mas malaki ang 
kinakain sa kita ng mas 
mahihirap na pamilya. Ni- 
lalamon ng ganitong kla- 
seng mga buwis ang 28% 
ng kita ng pinakamahihi- 
rap na pamilya kumpara 
sa 9.86% lamang ng mga 
kita ng pamilyang maya- 
yaman. AB] 


3 


Dagdag na kasinungalingan 
at pambabaluktot sa SONA 2008 


aliwas sa ipinagmalaki ni Gloria Arroyo sa kanyang SONA na pinaka- 
mababa ngayon ang tantos ng karalitaan sa bansa sa loob ng 20 ta- 
on, lalo itong sumisidhi sa ilalim ng kanyang paghahari. Nitong nagda- 
ang pitong taon, bumaba nang 20% ang kita ng karaniwang mamamayan. 


Ayon mismo sa estadistika ng 
gubyerno, umaabot na sa P900 
ngayong 2008 (mula P400 noong 
2001) ang kinakailangan ng isang 
anim-kataong pamilya sa araw- 
araw para mabuhay nang disente sa 
Metro Manila. Itinatago rin ni Arro- 
yo ang katotohanang mahigit 10 
milyong Pilipino ang walang traba- 
ho o naghahanap pa ng dagdag na 
trabaho habang mahigit nang 14 
na milyon ang nangibang-bayan 
para maghanapbuhay. 

Ipinagmalaki rin ni Arroyo na 
P32 na lamang kada kilo ang 
presyo ng komersyal na bigas. 
Ngunit ayon mismo sa National 
Food Authority (NFA), ang nasa- 
bing presyo ay noong Abril pa. 
Mula noon hanggang nitong Hu- 
lyo, ang komersyal na bigas ay 
nagkakahalaga na ng P39 hang- 
gang P45 kada kilo. Ang di niya 
binanggit ay kaliwa't kanan ang 
mga anomalya sa pagbebenta ng 
murang bigas ng NFA para umano 
sa mahihirap. Inamin mismo ni 
Social Welfare Secretary Esperanza 
Cabral na sa Metro Manila pa la- 
mang, sumobra nang 420,000 ang 
bilang ng nabigyan umano ng “fa- 
mily access cards” para makabili 
ng bigas ng NFA sa halagang 
P18.75 kada kilo. 

Nagsinungaling pa si Arroyo na 
10% lamang ng kinokonsumo na- 
ting bigas ang inaangkat ng bansa. 
Ang totoo'y noong 2007, umabot 
na ito sa 14% at papalaki pa ito 
ngayong taon. 

Ipinagmalaki niya na mula 
2001 ay umabot sa “makasaysa- 
yang” 1.5 milyong ektaryang tani- 
man ang mayroon nang irigasyon. 


4 


Hindi niya binanggit na 32% la- 
mang ito ng kabuuang lupaing 
agrikultural sa bansa--ibayong 
mababa kumpara sa mga bansang 
Thailand at Vietnam. 

Ipinagmalaki niyang ilang ulit 
na lumaki ang suporta sa mga isko- 
lar sa kolehiyo at lumaki nang apat 
na ulit ang para sa hayskul. Ang 
hindi niya sinabi ay mula 2001 
hanggang 2007, lumiit nang 2.4% 
ang bahagi ng pambansang badyet 
na inilalaan ng kanyang rehimen sa 
bawat estudyante, at mula 2000 
hanggang 2007, bumagsak nang 
14% ang bilang ng mga aktwal na 
pumapasok na batang nasa edad na 
para mag-aral. 

Nagmayabang pa siya na dahil 
umano sa kanyang pakiusap sa mga 
kumpanya sa telekomunikasyon, 
ibinaba na ng mga ito nang 50 sen- 
timo ang singil sa bawat mensa- 
heng teks. Ang totoo, isa lamang 
itong “promo” na matagal nang 
ginagawa ng mga naturang kumpa- 


nya (na mapakikinabangan lamang 
sa halagang P20 kada araw). Sina- 
bi rin ng mga kumpanya sa teleko- 
munikasyon na hanggang Oktubre 
lamang ang “promo” na ito, baga- 
mat bukas silang palawigin pa ito 
sakaling marami nga ang maeeng- 
ganyo rito. [AB] 


Tigil-pasada sa Bikol, inilunsad 


M3awaana tigil-pasada sa Bikol ang inilunsad ng mga drayber at 
opereytor dito bilang sagot sa katatapos na SONA ni Arroyo. 
Ayon sa Concerned Drivers and Operators for Reform (Condor-Piston) 
sa Bikol, naparalisa nitong Hulyo 29-30 ang 99% ng pampublikong 
transportasyon sa Camarines Norte at Sorsogon. Pitumpu't limang por- 
syento naman ang paralisasyon sa Camarines Sur. Nagdaos naman ng 
protesta sa Masbate at Catanduanes. 

Samantala, naglunsad rin ng “fish strike” ang mga mangingisda sa 
pangunguna ng Pamalakaya sa Albay, Catanduanes at Sorsogon. Ito 
ang kanilang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Igini- 
it din nilang ibasura ang VAT at deregulasyon sa langis. Kasama sa mga 
nakiisa ang mga drayber ng mga bus na de-aircon, mga traysikel at 


Van. 


ABI 


ANG BAYAN Agosto 7, 2008 


Malawakang protesta, 
inilunsad sa SONA ni Arroyo 


tion Address o SONA ng rehimeng Arroyo sa pangunguna ng iba't 


Kina kanang protesta ang inilunsad sa araw ng State of the Na- 


ibang progresibong organisasyon at mga kaalyado nito. 


Tinaguriang “People's SONA” 
ang mga kilos-protesta dahil, 
anang Bagong Alyansang Makaba- 
yan (BAYAN), ang tunay na state of 
the nation ay mababatid sa lansa- 
ngan at hindi sa mga kasinunga- 
lingan ni Arroyo sa Batasang Pam- 
bansa. Binatikos nila ang rehimeng 
Arroyo sa responsibilidad nito sa 
tuluy-tuloy na pagtaas ng presyo 
ng langis at iba pang bilihin at sa 
pangkalahatang krisis sa ekono- 
mya. Ipinanawagan nila ang pag- 
babasura ng 12% Value Added Tax 
(VAT) sa langis at ng Oil Deregula- 
tion Law at ang pagtataas ng sa- 
hod ng mga manggagawa. 

Tinatayang umabot sa 13,000 
ang mga demonstrador na nagrali 
sa Commonwealth Avenue sa Que- 
zon City. Maaga pa lamang ay nag- 
tipun-tipon na sila sa tapat ng Ever 
Gotesco Mall. Naghanda at kumain 
sila ng lugaw bilang simbolo ng ka- 
hirapan at patuloy na pagdurusa ng 
mamamayan sa ilalim ng pamu- 
muno ni Arroyo. Sinunog ni- 
la ang 21-talampakang effi- 
gy na nagpapakita kay Arroyo 
na nakasakay sa isang erop- 
lano kasama ang among 
Amerikano habang lu- 
mulubog ang barkong 
“MV Pilipinas.” 

Bago magtanghali 
ay nag-walk out mula sa {f 4 
bulwagan ng Batasang 4 
Pambansa ang limang 
kinatawan ng mga progre- N 
sibong partido. Kapit-bisig 
at taas-kamaong lumabas 
ng Batasang Pambansa sina 
Rep. Satur Ocampo at Teo- 
doro Casiño ng Bayan Mu- [7 
na, Rep. Liza Maza at 


ANG BAYAN Agosto 7, 2008 


PATA 
HEHIMENG 


Luzviminda Ilagan ng Gabriela Wo- 
men's Party at Rep. Rafael Mariano 
ng ANAKPAWIS. 

Lumahok din sa kilos-protesta 
ang iba't ibang grupo tulad ng 
United Opposition, Bangon Pilipi- 
nas Movement, Be Not Afraid Move- 
ment, Kilusang Makabansang Eko- 
nomiya, Integrated Bar of the 
Philippines, White Ribbon Move- 
ment at Concerned Citizens” Move- 
ment at maging ang Philippine 
Nurses Association. 

Protesta sa iba't ibang panig 
ng bansa. Sa Baguio, nagmartsa sa 
sentro ng syudad ang mga kasapi 
ng Kilusang Mayo Uno (KMU), 
Anakbayan, Kalipunan ng Dama- 
yang Mahihirap (KADAMAY) at 
League of Filipino Students (LFS). 
Hindi nila alintana ang ulan na ha- 
tid ng bagyong “Igme” at sa ha- 
lip ay mainit ang kanilang si- 
gaw na patalsikin si Arro- 
yo. 


a 


H 
ng 
Ko 


Samantala, sa Angeles (City, 
nagrali ang mga myembro ng Ba- 
yan-Gitnang Luzon. 

Sa Laguna, sinunog ng Anakba- 
yan-Timog Katagalugan ang isang 
effigy ni Arroyo. Ang kanilang pro- 
testa ay bahagi ng 18 araw nilang 
caravan sa buong Southern Taga- 
log. 

Sa Quezon, ipinarada ng Anak- 
bayan ang isang effigy na ahas na 
sumasalarawan kay Arroyo at tero- 
rista nitong kampanya laban sa 
mga progresibong organisasyon at 
mamamayan. Nagkaroon din ng ra- 
li sa lunsod ng Antipolo at bayan 
ng Cainta sa lalawigan ng Rizal at 
sa Bacoor, Cavite. 

Sa Bicol, ipinarada mula Peña- 
randa hanggang Pinaglabanan Mo- 
nument sa Legazpi City ang isang 
effigy ni Arroyo na nakahiga sa sa- 
lapi na kanilang sinunog pagkata- 
pos ng martsa. Mariin nilang tinu- 
tulan ang konstruksyon ng Daraga 
International airport na isa sa mga 
prayoridad ni Arroyo. 

Umabot naman sa 2,000 ang 
nagprotesta at nagmartsa sa Baco- 
lod City. Lumahok sa demonstra- 
syon ang mga estudyante ng 


„ University of Negros Occidental- 


Recoletos. Isang effigy ni Arroyo 
na anyong pugita ang sinunog sa 
rali. 

Galit na galit na bi- 
nato ng putik ng mga 
nagpuprotesta ang la- 
rawan ni Arroyo sa ha- 
rapan ng National 
Food Authority sa 
upisina nito sa Ja- 
# ro, Iloilo City. Baha- 
gi lamang ito ng mga 
kilos-protesta sa Iloi- 
lo City, Roxas City at 
Kalibo, Aklan na nila- 
| hukan ng 3,500 tao. 

Nakiisa sa mga ki- 
los-protestang ito 
ang may-ari at mga 
empleyado ng Jumbo Fis- 
hing Corporation sa Iloilo (City. 


Ka 


5 


Nagsabit sila ng mga istrimer sa kanilang mga barko 
sa Muelle Loney Port na nagsaad ng kanilang protesta 
sa mataas na presyo ng petrolyo at VAT. Isang kilos- 
protesta naman ang inilunsad ng 300 kasapi ng BAYAN 
sa harap ng Malacafiang sa Sugbo sa Cebu City. Nana- 
wagan sila sa mga mamamayan doon na patayin ang 
radyo o telebisyon habang nagtatalumpati si Arroyo. 

“Papet, pasista, pahirap sa masa na si Gloria!” ang 
sigaw ng mga nagmartsa sa Cagayan de Oro. Naglun- 
sad rin sila ng dula tungkol sa mangkukulam na nag- 
luluto ng anti-mamamayang mga batas na tumutukoy 
kay Arroyo. 

Sa Davao, inilunsad ang “tunay na state of the na- 
tion address” sa isang raling nilahukan ng 5,000 katao 
sa Freedom Park at Rizal Park. Mariing binatikos na- 
man ng KMP-Davao at mga Lumad sa ilalim ng Pasaka 
ang kabiguan ng rehimeng Arroyo na ipatupad ang re- 
pormang agraryo at ang pagtataboy sa mga Lumad sa 
kanilang mga lupain. 

Kasabay nito, naglunsad naman ng sariling SONA 
ang mahigit 100 lider ng mga pambansang minorya 
mula sa iba't ibang panig ng Mindanao na pinamaga- 
tan nilang State of the Indigenous People's Address 
(SIPA) sa unang gabi ng kanilang tatlong araw na 
kumperensya. 

Naglunsad ng pagkilos ang mga kasapi ng Suara 
Bangsamoro at Liga ng Kabataang Moro sa Cotabato 
City upang kundenahin ang lumalalang militarisasyon 
sa Mindanao na bumibiktima sa mga Moro. Ang kawa- 
lan din ng tulong ng pamahalaan sa mga Moro ay nag- 
reresulta sa malalang kahirapan at tumitinding kagu- 
luhan sa Mindanao at sa isla ng Basilan. 

Nagprotesta naman ang mga myembro ng GABRIE- 
LA sa harapan ng Western Mindanao University sa 
Zamboanga City. Hindi nabuwag ang kanilang hanay 
sa kabila ng pagtatangka ng mga tauhan ng munisi- 
pyo. 

Protesta sa ibang bansa. Sa US, pinangunahan ng 
BAYAN-USA ang kilos-protesta sa konsulada ng Pilipi- 
nas sa New York, Los Angeles at San Francisco. 

Pinangunahan naman ng United Filipinos in Hong- 
kong (UNIFIL) at Migrante International-Hongkong 
ang rali sa harapan ng konsulada ng Pilipinas sa Hong- 
kong. Binatikos nila ang kapabayaan ng rehimen sa 
mga migranteng manggagawang Pilipino. 

Nagdaos naman ng “Pagsambang Bayan” sa Van- 
couver City, Canada ang mga kasapi ng (Canada-Phil- 
ippine Solidarity for Human Rights. Nagkaroon din ng 
kilos-protesta sa syudad ng Montreal at Ottawa. Nag- 
lunsad rin ng mga aksyong protesta sa mga syudad ng 
Melbourne at Sydney sa Australia. Sa Okinawa City, 
Japan naman, naglunsad ng talakayan ang mga Pilipi- 
no at Japanese tungkol sa kalagayan ng Pilipinas. [EB 


6 


Bakit mataas pa rin 
ang presyo ng langis 


atuloy na tumatabo ng lalong malaking super- 
P: ang mga dayong korporasyon sa langis 

sa Pilipinas dahil patuloy nilang ipinapako 
ang presyo ng langis sa mataas na antas kahit ba- 
hagyang bumaba na ang presyo ng langis sa panda- 
igdigang pamilihan. Sa harap ng ha- 
los $20-25 pagbagsak ng presyo 
ng bawat bariles ng krudong la- 
ngis nitong katapusan ng Hulyo, 
tumanggi ang malalaking da- 
yong korporasyon na ibaba 
ang kanilang mga presyo 
sa katwirang mayroon 
pang “mga pagkalu- 


Nitong mga unang araw ng 
Agosto, bahagyang bumaba sa 
$118 kada bariles ang presyo ng 

K krudong langis (sing-antas ng pre- 
~ syo noong katapusan ng Abril) mu- 
la sa rurok nitong 5147 noong 
simula ng Hulyo. Kung pag- 
babatayan ang presyo 
ng krudong langis sa 
@@ pandaigdigang pa- 
@ milihan, disinsana'y 
B ibababa na ang pre- 
3 syo ng mga lokal na 
produktong petrolyo 
mm sa antas nito no- 

“tg ong katapusan 

ug ng Abril. Noon, 

- ang kada litro ng 
diesel ay nasa P37.91-42, ang kerosene, sa P42.30- 
47.80 at ang gasolina sa P45.17-49.65. 

Matapos lumabas ang balitang bumaba ang 
presyo ng krudong langis sa pandaigdigang pami- 
lihan, isinakatuparan ng mga kumpanya sa langis 
ang kakarampot na pagbawas sa presyo. Nitong 
Hulyo 31, ibinaba ng Petron, Caltex at iba pang 
kumpanya nang P1.50 ang presyo ng bawat litro 
ng gasolina subalit hindi ibinaba ang presyo ng 
diesel. Sumunod rito ang Shell, na nagbaba rin ng 
presyo ng diesel matapos itong itaas nang P1.50 


zj 


SSISSIT 


ISIS 


sundan sa “Langis...,” pahina 7 


ANG BAYAN Agosto 7, 2008 


Usapang pangkapayapaan sa MILF 
Ginagamit ng rehimen 


para sa sariling interes 


himeng Arroyo sa usapang pangkapayapaan nito sa Moro 
Islamic Liberation Front (MILF). Kunwa'y nakikipagnegosa- N 
syon ito sa MILF pero ang tunay na pakay ng rehimeng Arroyo ay 


Pins pagtatraydor at pananabotahe ang ginagawa ng re- 


gamitin ang prosesong pangkapayapaan para muling itulak ang pa- 
kana nitong charter change o pagbabago ng konstitusyon. Sakaling bu- 


malik sa puspusang paglulunsad ng armadong pakikibaka ang MILF, 
gagamitin din itong sangkalan ni Arroyo para makapaglunsad ng to- 
do-todong opensibang militar at magpataw ng emergency rule kun- 


diman batas militar. 

Walang anumang intensyon ang 
rehimen na galangin ang karapatan 
ng MILF at tumalima sa mga na- 
pagkasunduan. Nakikipagnegosa- 
syon lamang ito sa MILF para pala- 
kasin ang nanghihina nang kapit ni 
Arroyo sa poder at malinlang ang 
mga rebolusyonaryong pwersang 
Moro na pumasok sa masyadong 


mahabang tigil-putukan, ma- 
ging pasibo sa usaping militar at 
sumuko. 

Kaya naman nanatiling patay- 
sindi at impormal ang usapang 
pangkapayapaan ng rehimeng Arro- 
yo at MILF mula pa noong 2001. 
Ang tanging mayor na napagkasun- 
duan ay isang mahaba at mabuway 


NG 


(7 


na tigil-putukan. Layon lamang ni- 
tong papurulin ang palabang diwa 
ng Bangsamoro Islamic Armed 
Forces, pahinain ang MILF hang- 
gang sa mapresyur itong sumang- 
ayon sa maliliit lamang na konse- 


“Langis...,” mula pahina 6 


kada litro noong Hulyo 25. Sa ngayon, nasa P58/litro 
pa rin ang diesel, P61/litro ang gaas at P59/litro 
ang gasolina. 

Nagsimula itong bumagsak nitong huling linggo ng 
Hulyo bunsod ng malaking paghina ng konsumo sa mga 
produktong petrolyo. Partikular sa US, naiulat na naba- 
wasan nang 16 bilyong kilometro ang ibinyahe ng mga 
motoristang Amerikano noong Marso 2008 kumpara sa 
Marso 2007. Dahil din sa pagtaas ng presyo ng gasoli- 
na, nagbawas ng byahe o nagtaas ng pamasahe ang 
malalaking airline. 

Sa Pilipinas, umaabot sa 14 na kumpanya ng pa- 
ngingisda at pagdedelata ng sardinas sa Western Min- 
danao ang nagsara o nagbawas ng kanilang operasyon 
mula noong Hulyo 26 dahil sa taas ng presyo ng la- 
ngis. Umabot sa 50,000 manggagawa ang natanggal 
sa trabaho. Dumadaing na rin maging ang Jumbo 
Fishing Corp. sa Iloilo na nagsabing lumalaki ang ka- 
nilang pagkalugi dahil sa pagtaas ng presyo ng langis 
at laki ng binabayarang buwis. 

Nitong Hunyo 2008, lumalabas na nabawasan ng 
$100 milyon ang kita ng Philippine Airlines dahil sa 
pagtaas ng presyo ng jet fuel. Nagbabawas na rin ng 


ANG BAYAN Agosto 7, 2008 


byahe ang Cebu Pacific. 

Sa kabila nito, ang presyo ng langis ay pilit pa 
ring hinihila pataas ng mga ispekulador at mga mo- 
nopolyong korporasyon sa langis. Sa pagbaba ng pre- 
syo ng langis, muling naglabas ang Goldman Sachs 
ng ulat na aabot pa rin sa 5149 kada bariles ang kru- 
dong langis pagsapit ng katapusan ng 2008. Ang 
Goldman Sachs ay isa sa pinakamalalaking kapitalis- 
ta sa pinansya na sangkot sa ispekulasyon sa langis. 

Wala namang tigil ang mga kumpanya sa langis sa 
paglalabas ng mga balitang nagsasabing may suliranin 
o magkakaroon ng suliranin sa suplay ng langis. Pilit 
na pinafinit ng US at iba pang alyadong imperyalista 
ang tensyon sa Iran at sa diumano'y programang nuk- 
leyar nito upang palutangin ang banta ng panibagong 
gera sa Middle East. 

Isinasangkalan din ng mga kumpanya ng langis 
ang mga atake sa mga oil pipeline sa Nigeria ng mga 
lokal na pwersang gerilya. Bagamat walang aktwal o 
makabuluhang epekto sa suplay, ang mga ito ay gi- 
nagamit ng mga kumpanya sa langis at mga kapita- 
lista sa pinansya para itulak ang ispekulasyong mu- 
ling tataas ang presyo. [AB] 


7 


syon at halos sumurender. 

Ang totoo'y walang anumang 
intensyon ang rehimeng Arroyo na 
sumang-ayon sa mga susing usa- 
ping iginigiit ng MILF tulad ng 
pagbabalik ng kanilang lupang ni- 
nuno, pagtamasa ng soberanya sa 
mga likas na yaman at paggalang 
sa karapatan ng mga Moro sa sari- 
ling pagpapasya at sa awtonomya. 
Hanggang sa kahuli-hulihan, pilit 
na pinalalabnaw nang husto ng 
mga negosyador ni Arroyo ang 
isang borador na kasunduan na pu- 
mapatungkol sa mga usaping ito. 
Nagtangka pang magpasok ng mga 
amyenda ang tusong mga negosya- 
dor ng gubyerno sa dokumentong 
pinagkaisahan na nang walang 
pagpapaalam sa mga negosyador 
ng MILF. Labis itong ikinagalit ng 
MILF at nagbunsod ito ng pag-walk 
out ng mga negosyador nila noong 
Hulyo 26. 

Para bumalik ang MILF sa nego- 
sasyon, kunwa'y pumayag ang rehi- 
meng Arroyo na magkapirmahan ni- 
tong August 5 sa Memorandum of 
Agreement (MoA) on Ancestral Do- 
main, kahit alam nito na ang pag- 
papalapad ng saklaw ng Bangsamo- 
ro Juridical Entity nang lagpas sa 
kasalukuyang kalat-kalat at makiki- 
tid na saklaw ng Autonomous Re- 
gion for Muslim Mindanao (ARMM) 
ay mahigpit na tututulan ng mga 
naghaharing uri sa bansa, kabilang 
ang mga kapitalistang nagmamay- 


ari ng malalaking minahan sa mga 
sangkot na lugar. 

Ito'y bukod pa sa pagtutol ng 
samutsaring pwersang anti-Moro sa 
mga sasaklawing lugar tulad ng 
ilang syudad, bayan at baryo sa 
Zamboanga del Sur, Zamboanga Si- 
bugay, Lanao del Norte, Bukidnon, 
North Cotabato, Sultan Kudarat at 
Palawan. Hindi rin lamang mga lo- 
kal na naghaharing uri ang inaasa- 
hang tututol sa MoA. Tiyak na hin- 
di papayagan ng US at iba pang 
imperyalistang may malalaking in- 
teres sa Mindanao na magkaroon 
ng mga pagbabagong makasasagka 
sa kanilang pandarambong at 
panghihimasok sa isla. 

Alam na alam din nina Arroyo 
na pipigilan ng Korte Suprema ang 
pirmahan ng MoA bago ang naka- 
takdang eleksyon sa ARMM nga- 
yong Agosto. Pero tusong ipina- 
ngako ng mga negosyador ni Arro- 
yo na maipagpapaliban ang elek- 
syon para mabigyang-pagkakataon 
umano ang pagpapatupad sa MoA. 

Batid rin nina Arroyo na mara- 
mi pang pagdaraanang proseso ang 
reaksyunaryong gubyerno bago ma- 
ipatupad ang isang plebisito hing- 
gil sa usapin ng lupang ninuno ng 
Bangsamoro. At alam din nina Ar- 
royo na ayon sa mga proseso ng 
reaksyunaryong gubyerno, dapat 
munang  maamyendahan ang 
konstitusyon bago maipatupad ang 
pagpapasaklaw ng teritoryo ng 


Daan-daan libong Pilipino 
sa ibayong dagat, itinataboy 


nig ng mundo at dumaranas ng matinding karahasan sa proseso ng 


Dier” libong Pilipino ang itinataboy ngayon sa iba't ibang pa- 


deportasyon. Higit dito, ang pwersahang deportasyon ay nagdudu- 
lot ng mabigat na dislokasyon sa kanilang kabuhayan. 


Sa South Korea, malawakan ang 
pang-aaresto, deportasyon at pa- 
nunupil sa di dokumentadong mga 


8 


dayo, kabilang ang 28,529 na 
manggagawang Pilipino roon. 
Upang tuparin ang itinakda nilang 


Bangsamoro. 

Sadya ring inililihim ng rehi- 
meng Arroyo ang nilalaman ng MoA 
para lalong mag-alma ang mga 
pwersang anti-Moro at makapag- 
bunsod ng ibayong kaguluhan na 
siyang sasagpangin ng Malacañang 
para makagamit ito ng kamay na 
bakal. Gigil na gigil na ang rehi- 
meng ideklara ang pormal na pag- 
sasara ng usapang pangkapayapaan 
para makapaglunsad na ito ng todo- 
todong opensibang militar laban sa 
MILF oras na lumaban ito para de- 
pensahan ang sarili at mga komuni- 
dad ng Moro laban sa ibayong pana- 
nalakay ng AFP at iba pang mga ar- 
madong pwersang anti-Moro. 

Buo ang suporta ng Partido 
Komunista ng Pilipinas sa MILF at 
sa pakikibaka ng kabuuang Bang- 
samoro para sa pambansang pag- 
papasya sa sarili, pagbabalik sa 
kanila ng kanilang mga lupang ni- 
nuno at pagtamasa ng ganap na 
awtonomya. Ang pakikibaka ng 
Bangsamoro ay bahagi ng kabuu- 
ang pambansa-demokratikong re- 
bolusyonaryong pakikibaka. Tulad 
ng lahat ng iba pang aspeto ng re- 
bolusyong Pilipino, ang anumang 
hindi makakamtan sa pamamagi- 
tan ng prosesong pangkapayapaan 
ay matatamasa rin balang araw sa 
ganap na pagtatagumpay ng dig- 
mang bayan laban sa malakolonyal 
at malapyudal na sistemang umii- 
ral sa bansa. ABI 


kotang 3,000 deportasyon kada bu- 
wan, sinusuyod ng mga pulis at 
awtoridad sa imigrasyon ang mga 
pagawaan, istasyon ng tren, sim- 
bahan at iba pang lugar upang 
arestuhin ang mga dayuhang wa- 
lang papeles. 

Sa paghuli sa kanila, gumaga- 
mit ang mga awtoridad ng mapa- 
nindak na taser o baril na kumuku- 
ryente sa target at nagdudulot ng 
pagkawalang-malay. Kahit mga 


ANG BAYAN Agosto 7, 2008 


may sakit at buntis ay hindi 
ligtas sa di makataong pama- 
maraan na ito. Mala-impyer- 
no ang kundisyon nila ha- 
bang nasa kulungan. Tino- E% 
tortyur at ginagahasa ang P 
iba. Ang iba namang nagta- 
tangkang tumakas ay sina- 
saktan kundi man pinapatay. 
Bago pa man maisalansan na 
animo'y sardinas sa barkong 
magdedeport sa kanila, ma- 
rami na sa kanila ang nang- 
angamatay dahil sa pagod, 
sakit sa baga at matinding 
pagkauhaw. 

Ang pagmamalupit na ito 
ay mariing kinundena ng Mi- 
grante International, isang 
pandaigdigang samahan ng 
mga migranteng Pilipino. 
Hindi nila lubos-maisip ang 
ganitong pagmamaltrato sa 
mga migrante sa kabila ng 
malaking kontribusyon at maha- 
bang serbisyo nila sa lipunang So- 
uth Korean. 

Hindi na nga tumutulong, kina- 
tigan pa ng Philippine Ambassador 
sa South Korea na si Luis T. Cruz 
ang deportasyong ito at sinabing 
normal lamang ang ganitong prose- 
so dahil may gawi raw talaga ang 
mga manggagawang Pilipino na lu- 
mampas sa nakasaad sa kontrata. 
Anang Migrante, isang malaking in- 
sulto ang pahayag na ito sa mga 
biktima ng karahasan at mga mi- 
granteng Pilipino sa pangkabuuan. 
Nagpapatunay lamang ito ng krimi- 
nal na kapabayaan ng rehimeng Ar- 
royo sa mamamayan nito. 

Sa Malaysia, umaabot sa 150 
hanggang 300 di dokumentadong 
Pilipino kada linggo ang pinalala- 
yas mula sa Sabah. Kabilang dito 
ang deka-dekada nang doon nani- 
nirahan at mga doon isinilang, 
nagkamalay at namumuhay. Tina- 
tayang may 200,000 di dokumenta- 
dong migrante roon. 

Ang paghihigpit ay hindi na 
bago sa gubyernong Malaysia. No- 


ANG BAYAN Agosto 7, 2008 


FA 
Da A i 
KAn WT 


NGAY 


RT 


Wat 
3 


ong 2005, umupa pa ito ng 
560,000 People Volunteer Corps 
(Relas sa lokal na katawagan), na 
binibigyan ng 100 ringgit (P1,361) 
sa kada di dokumentadong mang- 
gagawang mahuhuli nito. Walang 
kasanayan ang mga Relas sa ta- 
mang proseso ng pang-aaresto at 
respeto sa karapatang-tao at inter- 
nasyunal na makataong batas. 

Ayon sa Migrante Internation- 
al, ginagamit lamang ng State 
Government of Sabah ang mga mi- 
granteng Pilipino tuwing elek- 
syon, may pana-panahong pagga- 
wa sa agrikultura at pagtotroso at 
pagkatapos ay pinalalayas kung 
hindi na kailangan. Ang huling 
halalan sa Malaysia ay naganap 
noong Marso 8 at inilulunsad kada 
apat na taon. 

Binalaan ng Amnesty Interna- 
tional, isang grupo sa karapatang- 
tao, ang gubyernong Malaysia la- 
ban sa sapilitang pagpapalayas ng 
mga Pilipino mula sa Sabah. Ayon 
dito, marami sa kanila ay mga 
refugee at napilitang lumikas sa 
kasagsagan ng gera sa Mindanao. 


j 
[IN 
d 


AU NT IA TIN, 


F= p 
MAGTAGO mame 
A O E 


Nito namang Hunyo, 
naglabas ang European 
Union (EU) ng mas mahig- 
pit na patakaran sa imigra- 
syon. Nangangahulugan 
itong palalayasin ang mga 
di dokumentadong dayu- 
han kasama ang kanilang 
mga anak. Maaari rin silang 
ikulong nang hanggang 18 
buwan, at pagbawalang 
bumalik sa bansa nang li- 
mang taon. Kung maaapru- 
bahan ng parlamentong 
EU, magkakabisa ang pata- 
karan sa 2010. 

Inulan ng batikos ang 
bagong hakbang na ito. Sa 
ngalan ng diumanong pag- 
laban sa terorismo, ang 
mga migrante, laluna ang 
mga lahing di puti, ay na- 
giging bulnerableng target. 
Sa 953,519 manggagawang 
Pilipino sa Europe, tinatayang hin- 
di bababa sa 112,990 ang di doku- 
mentado. 

Sa Italy, inaprubahan din ka- 
makailan ang patakarang magpapa- 
hintulot na ikulong ang mga di do- 
kumentadong migrante sa pansa- 
mantalang mga piitan o holding 
centers nang 18 buwan, mula sa 
dating dalawang buwan. Maaari si- 
lang ikulong nang hanggang apat 
na taon kung muling lalabag. Iti- 
nuring na ring krimen ang pagpa- 
paupa ng tirahan sa mga “iligal” na 
dayuhan. Sa 128,080 Pilipinong 
naninirahan sa Italy noong 2006, 
umaabot sa 20,000 ang di doku- 
mentado. Noong 2005, 70% ng mi- 
granteng Pilipino sa Italy ay kaba- 
baihan. 

Nananawagan ang Migrante In- 
ternational na agarang isuspinde 
kundiman tuluyang itigil ang mala- 
wakan at marahas na paghihigpit 
sa mga di dokumentadong dayu- 
han. Pinananagot nila ang rehi- 
meng Arroyo rito, na dapat ay na- 
ngunguna sa pagliligtas sa sariling 
mamamayan nito. ABI 


MUMAN" 


Ñ 
< 
st bk S 


DouOi 


Armm 


nu 


ann 


9 


Bayad sa katapatan 


Gloria Arroyo ng kanyang mga alipures sa pinaglalawayang mga pu- 


Ner Hulyo, naging tampok ang sunud-sunod na pagtatalaga ni 


sisyon sa gubyerno. Hindi lamang ito kapalit ng kanilang katapa- 
tan at patuloy na pagsuporta. Paraan din ito ng pangkating Arroyo para 
tiyakin na nasa kontrol nito ang mahahalaga at maseselang ahensya at 
departamentong kumokontrol sa malalaking pondo. 


Pinakagarapal dito ang pagta- 
talaga sa dating hepe ng National 
Economic Development Authority 
(NEDA) na si Romulo Neri bilang 
pinuno ng Social Security System 
(SSS) at National Social Welfare 
Program (NSWP) noong Hulyo 9. 
Bilang pinuno noon ng NEDA, si Ne- 
ri ay kinasabwat ni Arroyo sa pagpa- 
palusot ng kontratang NBN-ZTE, na 
kinasangkutan ng mahigit $350 mi- 
lyong suhol. Pinatunayan ni Neri 
ang kanyang "habambuhay" na ka- 
tapatan kay Arroyo nang tumanggi 
siyang ibunyag ang anomalya sa ka- 
so. Sa pagtatalaga kay Neri sa SSS 
at NSWP, wala nang hahadlang kay 
Arroyo sa pagkopo sa mahigit P200 
bilyong pondo ng milyun-milyong 
pribadong manggagawa at P45 bi- 
lyon pang pondo ng NWSP para sa 
kanyang sariling kapakinabangan at 
pagpapalaki ng pondo para sa pam- 
pulitikang maniobra. 

Itinalaga naman ni Arroyo si 
Zenaida Ducut bilang pinuno ng 
Energy Regulatory 
Commission noong 
Hulyo 10. Ang ka- 
nyang pagkakatala- 
ga ay pinakahuli la- 
mang sa mga mani- 
obra ng pamilyang 
Arroyo na gipitin 
ang Meralco at hu- 
mirit maghabol ng 
mas malaking sari- 
ling pakinabang sa 
sektor ng enerhiya. 

Si Ducut ay dating 
kongresista ng ikala- 
wang distrito ng Pam- 
panga na pinalitan ng panganay na 
anak ni Arroyo na si Miguel “Mikey” 


10 


Arroyo. Nagsilbi rin siyang deputy 
chief presidential counsel ni Arroyo. 
Ayon sa mga ulat, itinalaga si 
Ducut sa pwesto bilang kabayaran 
sa kanyang papel sa pagbubuo ng 
Transpacific Consolidated Resour- 
ces Inc. (TCRI), isang kumpanyang 
pang-enerhiya. Sa kabila ng kadu- 
da-dudang kwalipikasyon ng TCRI, 
ibinigay dito ng National Power 
Corporation noong Marso ang dala- 
wang kontratang nagkakahalaga ng 
P1.27 bilyon. Ayon sa mga papeles 
nito, kabilang sa mga “may-ari” ng 
TCRI ang dalawang nagngangalang 
“Leslie” at “Ressie Ducut” na naka- 
base sa Pampanga. Nang mabunyag 
ang maanomalyang kontrata, iti- 
nanggi ni Zenaida Ducut na kamag- 
anak o kakilala man lamang ang 
dalawa. Pinagdududahan ngayon 
ng marami na ang kumpanya ay 
isang prenteng korporasyon lamang 
na itinayo ng mga Ducut para sa 
pamilyang Arroyo. 

Kasabay nito, tiniyak ni Arroyo 
na nasa kon- 


trol ng kanya mismong pamilya ang 
maperang komite ng enerhiya at li- 
kas-yaman sa Kongreso. Muling ini- 
halal sa pwesto bilang pinuno ng 
komite sa enerhiya ang panganay 
niyang si Mikey Arroyo habang na- 
sa kamay naman ng bayaw niyang 
si Ignacio Arroyo ang komite sa li- 
kas-yaman na siyang nangangasiwa 
sa mga kontrata sa pagmimina. 

Bago kina Neri at Ducut, paisa- 
isa nang ipinupwesto ni Arroyo sa 
mga kapaki-pakinabang na ahensya 
ang mga talunang kandidato ng ka- 
nyang koalisyong Team Unity (ma- 
tapos ang isang taong pagbaba- 
wal). Mismong si Exec. Sec. Eduar- 
do Ermita ang umaming kabayaran 
ang mga pusisyong ito sa pagpanig 
ng naturang mga pulitiko kay Arro- 
yo noong nakaraang eleksyon. Pi- 
nakatampok dito ang pagkakatala- 
ga kay Ralph Recto bilang pinuno 
ng NEDA kahit wala siyang kwalipi- 
kasyon para sa pusisyon. 

Nang mabuksan naman ang NA- 
IA 3 noong katapusan ng Hulyo, 
itinuring na tapos na ang trabaho 
roon ni Mike Defensor at inilipat 
siya sa di hamak na mas kapaki-pa- 
kinabang na pusisyon bilang pinu- 
no ng proyektong Northrail. 

Ang natalong kandidato sa pag- 
kagubernador ng Pampanga na si 
Mark Lapid ay itinalaga ni Arroyo 
bilang general manager ng Philip- 
pine Tourism Authority. Napipisil 
din daw ang isa pang kapwa Ka- 
pampangan na si Emmanuel Ange- 
les, chancellor ng Angeles 
University Founda- 
tion, para mamuno 
sa CHEd. Saman- 
tala, si Cristina 
Enrile, asawa ng 
mahigpit na 
alyado ni Arro- 
yo na si Sen. 
Juan Ponce 

Enrile, ay iti- 
nalaga bilang 
embahador sa 
Vatican, kung 


ANG BAYAN Agosto 7, 2008 


saan inaakalang maiimpluwensyahan niya si Pope 
Benedict XVI na pumabor sa rehimen. 

Kasabay nito, abala naman si Arroyo sa pagri- 
rigodon at pagpapalit-palit ng mga tauhan sa ka- 
nyang gabinete para mapagbigyan ang iba pa ni- 
yang alipures. Noong Hunyo, itinalaga niya bilang 
adviser sa usapang pangkapayapaan si Gen. Her- 
mogenes Esperon matapos ang panunungkulan ni- 
ya bilang hepe ng AFP. Pinalitan niya si Jesus Du- 
reza na itinalaga namang press secretary. Ang da- 
ting press secretary na si Ignacio Bunye ay ipin- 
westo naman sa Monetary Board. Itinalaga rin ni- 
ya bilang kagawad ng gabinete si Silvestre Bello 
III, dating adviser sa usapang pangkapayapaan. 
Pinalitan niya sa gabinete si Ricardo Saludo, na 
ngayon ay pinuno ng Civil Service Commission. [E 


Pagtitiyak sa kinabukasan 


HY tinitiyak ni Arroyo ang pananatili niya 
sa pwesto sa kasalukuyan, ipinupwesto na rin 
niya ang kanyang mga tauhan sa mahahalagang 
sangay ng gubyerno bilang paniguro sa kanyang 
katayuan lampas ng 2010. Pangunahin dito ang 
pagtitiyak na hawak ng kanyang mga kaibigan ang 
mga sangay na maaaring maging mapagpasya sa 
kanyang kinabukasan--ang Korte Suprema, upisina 
ng Ombudsman at Sandiganbayan. 

Pagsapit ng 2010, lahat na ng mga hukom sa 
Korte Suprema ay mga hirang na ni Arroyo. Mag- 
reretiro na sa susunod na taon (2009) ang anim 
sa kanila habang halos lahat ng matitira ay mga 
dating tauhan at kilalang malapit sa kanyang 
pangkatin. 

Ang upisina ng Ombudsman ngayon ay nasa 
ilalim ng kontrol ni Merceditas Guttierez, kilalang 
opereytor at malapit na kaibigan ni Mike Arroyo, 
asawa ni Gloria. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, 
tumirik ang pagpuproseso ng marami sa mga ka- 
song kinasasangkutan ng malalapit na alyado ng 
pangkating Arroyo. Naging instrumento ang Om- 
budsman upang gipitin ang mga pulitikong kuma- 
kalaban sa mga alipures ni Arroyo. 

Ang upisina ng Sandiganbayan naman ay pina- 
mumunuan na ni Diosdado Peralta, isang malapit 
na kaibigan ng pamilyang Macapagal. Unti-unti na 
ring itinataboy ni Arroyo ang mga independyen- 
teng tauhan ng Sandiganbayan tulad ni Dennis Vil- 
la-Ignacio. Si Villa-Ignacio ay isa sa mga prosekyu- 
tor sa kasong pandarambong ng dating presiden- 
teng si Joseph Estrada. Pilit siyang pinagbibitiw 
ngayon ng mga alyado ni Arroyo. ABI 


ANG BAYAN Agosto 7, 2008 


Ismagling, pabu- 


ya 
kay Enrile 


alantad kamakailan na ma- 
lakas ang operasyong 


ismagling nina Sen. Juan RKS p 
g NG 
Ponce Enrile sa Cagayan GN) 


Special Economic Zone and ð 
Freeport (CSEZF) sa Port Irene, Cagayan. 

Bilang isa sa mga masusugid na alyadong pampuliti- 
ka ni Gloria Arroyo, tumatanggap si Sen. Juan Ponce En- 
rile ng malaking mga konsesyon at pabor para sa kanyang 
mga negosyo at mas malalaking iligal na mapagkukunan 
ng yaman. Kabilang sa mga nabunyag na malaking pabu- 
yang nakuha ni Enrile ang malawakang operasyon ng is- 
magling sa CSEZF. 

Ang pamamahala sa CSEZF sa pamamagitan ng Caga- 
yan Economic Zone Authority (CEZA) ay ibinigay ni Arro- 
yo kay Enrile. Ipinwesto naman ni Enrile bilang admin- 
istrador ng CEZA ang kaibigan niyang si Jose Mari Ponce 
at ang manugang niyang si James Kocher para patakbu- 
hin ang operasyon ng ismagling roon. 

Gayon na lamang ang lakas ng loob ni Enrile na itang- 
gi na siya ang nasa likod ng ismagling sa Port Irene da- 
hil alam niyang kakatigan siya ng Malacañang. Katuna- 
yan, ilang araw matapos malantad ang operasyong ismag- 
ling nina Enrile, kaagad nagpahayag ang mga tagapagsa- 
lita ni Arroyo na walang ismagling sa daungan dahil hin- 
di naman bawal magpasok doon ng mga inangkat na se- 
gunda-manong sasakyan. Nitong Hulyo 31, personal pang 
bumisita si Arroyo sa CSEZF upang ipakita ang suporta 
kay Enrile. 

Noong 2002, inilabas ni Arroyo ang EO 156 na nagba- 
bawal sa importasyon ng mga mamahaling segunda-ma- 
nong sasakyan na ibebenta sa Pilipinas. Tugon niya ito sa 
reklamo ng mga dayuhang kumpanya na may mga plan- 
tang nag-aasembol ng mga sasakyan sa bansa. Sa gina- 
wang interpretasyon dito ng Korte Suprema noong 2007, 
saklaw ng pagbabawal ang anumang lugar sa bansa. 

Pero bilang suhol sa malalapit na alyado ni Arroyo, 
gumawa ng baluktot na interpretasyon ang Malacañang 
sa sariling EO at sinabing sa Subic Freeport lamang ipi- 
nagbabawal ang pagpapapasok ng mga inangkat na se- 
gunda-manong sasakyan. Tinatangkilik at pinuproteksyu- 
nan ng Malacañang ang mga operasyon sa ismagling ng 
mga paboritong alyado ni Arroyo, kabilang si Enrile. Ilan 
sa iba pa niyang alyadong nabiyayaan ng ganitong pri- 
bilehiyo sina Luis “Chavit” Singson ng Ilocos Sur at mga 
Garcia sa Cebu. [AB] 


11 


MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB W 


Dole-Stanfilco, pinarusahan ng BHB 


lamine Command (VPC) noong madaling araw ng Hulyo 24 ang plan- 


Ne ng isang platun ng mga Pulang mandirigma ng Valentin Pa- 


tasyon ng Dole-Stanfilco sa Luna Sur, Makilala, North Cotabato. 


Sinunog ng mga gerilya ang 
apat na mobile packing vehicle at 
dalawang water truck. Dinisarma- 
han din ang mga gwardya ng kum- 
panya ng dalawang mahahabang 
armas. Inambus din ng mga Pulang 
mandirigma ang mga dumating na 
reimporsment. 

Ang reyd sa Dole-Stanfilco ay 
aksyong pamarusa laban sa walang 
tigil na pang-aagaw ng kumpanya 
sa mga sakahan ng maliliit na mag- 
sasaka at mga Lumad sa North Co- 
tabato at iba pang bahagi ng Far 
South Mindanao. 

Nang iutos ni Pres. Diosdado 
Macapagal (ama ni Gloria Arroyo) 
noong 1964 na ipaupa ng National 
Development Corp. ang 8,000 ekta- 
rya ng primera klaseng lupang agri- 
kultural sa Amerikanong kumpa- 
nyang Dole Philippines sa halagang 
P1 bawat ektarya bawat taon, libu- 
libong magsasaka at Lumad ang na- 
palayas sa kanilang mga lupain. 
Mahigit apat na dekada na ang na- 
kararaan, subalit hindi pa rin tumi- 
tigil ang pagpapalawak ng kumpa- 
nya. Saklaw na nito ang di bababa 
sa 30,000 ektarya sa Far South Min- 
danao pa lamang, sa mga prubinsya 
ng South Cotabato, North Cotabato 
at Sarangani. Isinangkalan nito ang 
“rural development” umano para 
mabuyo ang mga magsasakang 
ipaubaya ang kanilang mga lupain 
at pumasok sa mga kaayusan tulad 
ng “growership,” “lease contract” 
at “kooperatiba.” Pinakahuling na- 
kopo nito ang matatabang lupang 
agrikultural sa North Cotabato na 
isinailalim sa pagpapalit-gamit 
para maging plantasyon ng saging 
na pang-eksport. 


12 


Masahol pa, ang malawakang 
gamit ng Dole-Stanfilco ng mga 
pestisidyo at fungicide sa mga sagi- 
ngan ay naging salot sa mga puno 
ng lansones at rambutan sa kalapit 
na lupain. Ngayong taon ay kaka- 
rampot lamang ang magiging ani 
ng mga nagtatanim ng prutas sa 
mga bayan ng Makilala at Kidapa- 
wan dahil mula nang simulan ang 
mga sagingan, dinumog na ng mga 
peste ang kanilang mga halaman at 
punong kahoy. Pakana rin ito para 
mapilitan ang mga magsasaka na 
ibenta ang kanilang lupa kundiman 
tahasang kamkamin ng dayuhang 
korporasyon ang mga ito. 

Nararapat din lamang na paru- 
sahan ang Dole-Stanfilco para sa 


pang-aapi nito sa mga manggaga- 
wa nito, paggamit sa militar para 
supilin ang kanilang mga lehiti- 
mong protesta at iharas ang kani- 
lang mga maslider. 

Tulad ng dayuhang minahang 
Xstrata-SMI na pinarusahan din ng 
mga gerilya ng Valentin Palamine 
Command ngayong taon, kinamu- 
muhian ng mga manggagawa at 
magsasaka ng Mindanao ang Dole- 
Stanfilco. Malaon nang nagdurusa 
ang mamamayang Moro, Lumad at 
setler sa kasibaan ng kumpanyang 
ito na nang-aagaw ng kanilang lu- 
pain at kumita na ng bilyun-bi- 
lyong dolyar mula sa dugo at pawis 
ng masa. Anang VPC, tungkulin na- 
ting kunin ang mga lupaing ito 
upang maibalik sa mga magsasaka 
at manggagawang Pilipinong si- 
yang karapat-dapat na magmay-ari 
ng mga ito. ABI 


Kaaway, nagtamo ng 19 na kaswalti 
sa ambus ng BHB sa Abra at Kalinga 


N nim na sundalo ng 41st IB ang napatay at siyam ang nasugat- 
an sa pananambang na isinagawa ng isang yunit ng Agustin 


Begnalen Command ng Bagong Hukbong Bayan-Abra (ABC-BHB) 
noong hapon ng Agosto 1 sa Barangay Duldulao, Malibcong, Abra. 
Kabilang sa mga nasugatan ang lider ng platun na si 2Lt. Junemar 
Tutoy. Sa Kalinga, tatlong sundalo ang napatay at isa ang nasugat- 
an nang ambusin ng BHB noong Hulyo 31 ang mga tropa ng 21st 
IB sa Sityo Lagwak, Barangay Limos, Pinukpuk. 

Sa Abra, isang ripleng M16, mga bala at isang bakpak mula sa 
isang sundalo ng isang platun ng Bravo Company ang nasamsam ng 
mga Pulang mandirigma sa limang-minutong ambus. Nagpapatrulya 
noon ang militar sa mga baryo ng Poblacion, Bayabas at Duldulao 
nang pasabugan sila ng command-detonated claymore mine ng 
BHB. 

Nangyari ang ambus na ito isang araw pagkatapos ng dala- 
wang-araw na pagdalaw ni Arroyo sa prubinsya ng Apayao at Tugu- 
egarao City kung saan buong yabang niyang inutusan ang mga upi- 
syal ng 5th ID na durugin ang armadong rebolusyonaryong kilusan 
bago ang 2010. [AB] 


ANG BAYAN Agosto 7, 2008 


MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB Mr 


25 armas, nasamsam ng BHB 


(BHB) sa mga taktikal na opensiba sa iba't ibang dako ng Pilipinas 
mula Hulyo 20 hanggang unang linggo ng Agosto. Anim ding ele- 
mento ng kaaway ang napatay at siyam ang nasugatan sa mga opensi- 


Uc» sa 25 armas ang nasamsam ng Bagong Hukbong Bayan 


bang ito. 


Halos kasabay ng mga aksyong 
militar ng BHB ay ipinahayag ni 
AFP Chief of Staff Alexander Yano 
noong huling linggo ng Hulyo na 
nabigo ang kanilang internal secu- 
rity operations (ISO) laban sa BHB 
nitong ikalawang kwarto ng taon. 
Dalawa ang idinahilan niya—ang 
pagsasagawa umano ng “relief and 
rehabilitation operations” ng mga 
sundalo at ang pag-atras sa “siste- 
mang pabuya” ng gubyernong Arro- 
yo. 

Agosto 2. Naglunsad ng ak- 
syong harasment ang isang tim ng 
Nerissa San Juan Command (NSJC) 
ng BHB-Catanduanes laban sa pi- 
nagsanib na tropa ng 65th IB at 
PNP Regional Mobile Group sa Ba- 
rangay Magsaysay, Viga, Catandua- 
nes. Dalawa ang napatay at isa pa 
ang nasugatan sa dagliang aksyong 
militar na ito. 

Ang maagap na pagpapaabot 
ng datos ng mga residente sa kilos 
ng kaaway ang siyang naging su- 
si sa matagumpay na pagbira 
sa pasistang kaaway, ayon 
kay Ka Theresa Magtanggol, 
tagapagsalita ng NSJC-BHB. 
Dahil dito, nakapakat kaagad 
ang mga Pulang mandirigma at 
pumusisyon sa paborableng lugar 
habang papalapit ang mga sun- 
dalo. 

Pinabulaanan ng taktikal 
na opensibang ito ang pahayag 
ng AFP na wala nang kumikilos na 
mga Pulang gerilya sa Catanduanes 
at kontrolado na umano ng militar 
ang 31 baryo sa isla. Ganting paru- 
sa rin ito ng BHB sa tuluy-tuloy na 


ANG BAYAN Agosto 7, 2008 


paghahasik ng terorismo ng Philip- 
pine Army at PNP sa erya mula Hu- 
nyo 3 hanggang sa kasalukuyan. 
Agosto 1. Natapos ang pagse- 
serbisyo nina Manolo Basilan, pa- 
ngulo ng Association of Barangay 
Captains ng Ligao, at Jessie Brio- 
nes bilang mga ahenteng paniktik 
ng 9th Infantry Division nang man- 
laban sila habang inaaresto ng mga 
operatiba ng Santos Binamera 
Command ng BHB-Albay sa Bo- 
rocborocan, Barangay Herrera, Li- 
gao City, Albay. Ayon kay Ka Greg 
Bañares, tagapagsalita ng NDF-Bi- 
col, nakumpiska kina Basilan ang 
dalawang 
pistolang 


kal .45 at isang Ingram machine 
pistol. 

Hulyo 31. Isang elemento ng 
CAFGU ang nasugatan nang harasin 
ng mga Pulang mandirigma ng Ba- 
gong Hukbong Bayan-Larangang 
Gerilya 53 ang detatsment ng 38th 
IB sa Barangay Temporan, Magpet, 
North Cotabato. 

Hulyo 30 ng gabi. Sinalakay 
ng mga gerilya ng Pulang Bagani 
Command 1 ang plantasyon ng sa- 
ging na pagmamay-ari ni Nonong 
Rodriguez sa Barangay Tigatto, Bu- 
hangin District, Davao City. Nasam- 
sam ng mga kasama ang isang pis- 
tolang 9 mm, isang kalibre .22 re- 
bolber at dalawang shotgun ng mga 
gwardya. Sinunog nila ang apat na 
dump truck at dalawang malaking 
kagamitan. 

Nauna rito ay sinalakay nila 
ang Cabaguio Farms sa Sityo Fati- 
ma, Barangay Mandug at ang kata- 
bing Lapanday Farms. Ang 
mga operasyon ng mga 

plantasyong ito ay naka- 

sisira sa kabuhayan ng 
mga residente sa paligid ni- 
to. 

Hulyo 30. Dalawang 
' sundalo ang nasugatan 

nang paulanan ng bala ng 
mga gerilya ng Larangang 
Gerilya A4 ang Kioya Patrol 
Base ng 4th IB sa Sibagat, 
Agusan del Sur. 

Hulyo 29. Nakasamsam ng 
walong ripleng M16, pitong 
H pistola at mga bala ang mga 
! Pulang mandirigma ng Narciso 

Antazo Aramil Command (NAAC) 
ng BHB-Rizal sa dalawang reyd la- 
ban sa isang aktibong lider parami- 
litar at isang dayuhang minahang 
naninira ng kalikasan at kagalingan 
ng mamamayan at mga empleyado 
nito. 

Sa utos ng Hukumang Bayan ng 
Demokratikong Gubyernong Bayan, 


13 


PU MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB 


inaresto ng mga operatiba ng NAAC 
sa kanyang bahay sa San Rafael, 
Montalban, Rizal si Ricky Garmino, 
38 taong gulang at pusakal na lider 
ng 3rd CAA Coy at ng sindikatong 
“Bonnet Gang.” Mula 2002, akti- 
bong ahenteng paniktik ng 59th IB 
si Garmino at sumasama na sa mga 
operasyong militar. Sangkot din si 
Garmino sa maraming krimen laban 
sa mamamayan kabilang ang pag- 
paslang kay Pastor Solano ng Born 
Again at anak nitong binata noong 
2004 sa San Rafael. 

Ginawaran siya ng mataas na 
kaparuhasan ng hukumang bayan 
dahil sa hindi niya pagbabagong- 
buhay sa kabila ng mariing babala 
sa kanya ng rebolusyonaryong kilu- 
san. 

Nasamsam sa kanya ang limang 
ripleng M16, dalawang pistola at 
mga bala ng M203 grenade launch- 
er. 

Noon ding araw na iyon, sinala- 
kay ng isa pang yunit ng NAAC- 
BHB-Rizal ang kumpanyang mina- 
han ng Koreano sa Sityo Casili, Ba- 
rangay Pintong Bocaue, San Mateo. 
May proteksyon umano ang kumpa- 
nyang ito mula sa isang nagnga- 
ngalang Major General Gupilan ng 
AFP. Tatlong ripleng M16, limang 
pistola at ilang kagamitan sa pag- 
mimina ang nakumpiska ng BHB. 

Hulyo 23 ng gabi. Sa pang-aa- 
buso nito sa kalikasan, sa mga re- 
sidente at mga manggagawa nito, 
sinalakay ng Roger Mahinay Com- 
mand ng BHB sa South West Front 
ang compound ng Philex Mining 
Corporation at ng kontraktor ni- 
tong United Philippine Drilling sa 
Sityo Sked 7, Barangay Nabulao, 
Sipalay City, Negros Occidental. Na- 
samsam sa mga bantay ang isang 
shotgun, isang kalibre .38 rebolber 
at mga bala, isang base radio, apat 
na VHF handset at tatlong in- 
tercom. Matapos mailayo sa lugar 
ang mga manggagawa at empleya- 


14 


Tigil putukan, 
di katanggap-tanggap 


ungkag ang panawagang tigil-putukan ng ilang upisyal ng 
H tinera Arroyo. Wala itong ibang layunin kundi pagtakpan 

ang dinaranas na kabiguan ng Oplan Bantay Laya 2 (OBL2) 
sa layunin nitong gapiin ang armadong rebolusyon. 

Inilabas ang panawagan makaraan ang sunud-sunod na matata- 
gumpay na mga taktikal na opensiba ng BHB, laluna sa Southern 
Mindanao at Eastern Visayas, mga rehiyong target na durugin ng 
OBL2 ngayong taon. 

Para hindi direktang aminin na bigo ang todo-largang kampa- 
nyang militar nila laban sa BHB, isinangkalan nila ang matagal 
nang suspendidong usapang pangkapayapaan sa pagitang ng reak- 
syunaryong gubyerno at National Democratic Front at sinabing kun- 
disyon ang tigil-putukan para muling buhayin ito. 

Ngunit nahalata agad ang desperasyon at pagiging doble-kara 
ng AFP nang ianunsyo nito, isang araw matapos ang alok umano ng 
tigil-putukan, ang pagpapadala sa Southern Mindanao ng isang ar- 
mored battalion-- umaabot sa 700 tropa, mga tangke, kanyon at iba 
pang malalakas na armas. Sa pagdaragdag ng mga tropang ito, ka- 
lahati na ng buong pwersa ng Philippine Army ang nasa Mindanao. 

Bago ito, inamin na rin ni Lt. Gen. Pedro Inserto, hepe ng AFP 
Central Command, na bigo ang “solusyong Palparan” sa pagresolba sa 
“problemang kontra-insureksyon” at bagkus ay nakapagpalala pa ito. 
Tinutukoy ng “solusyong Palparan” ang malawakang ekstrahudisyal 
na pamamaslang, pagdukot at pagsiil sa mga sibilyang itinuturing na 


do ng minahan, sinunog ng mga 
gerilya ang mga bunker ng Philex. 

Hulyo 22. Isang myembro ng 
death squad na itinayo ng 61st IB 
ang pinarusahan ng mga pwersang 
gerilya ng BHB sa Sityo Cambugui- 
ot, Barangay Camindangan, Sipalay 
City, Negros Occidental. Ayon kay 
Ka Nilo Magtanggol, tagapagsalita 
ng BHB-Roger Mahinay Command, 
bukod sa pagiging myembro ng 
CAFGU na tumatayong death squad, 
si Wilfredo Abendan ay isa ring 
mangangalabaw na bumibiktima ng 
mga residente ng Barangay Camin- 
dangan. 

Hulyo 21 ng umaga. Apat na 
sundalo ng 4th IB na nag-oopera- 


sundan sa “Tigil...” pahina 15 


syon ang nasugatan nang tamba- 
ngan ng mga gerilyang pwersa ng 
BHB sa Sityo Balete, Barangay Mi- 
rayan, Gloria, Oriental Mindoro. Ka- 
bilang sa nasugatan at dinala sa 
ospital si Lt. Mark Orbista. 

Hulyo 20. Sa Agusan del Sur, 
tinambangan ng mga pwersang ge- 
rilya ng BHB ang isang grupo ng 
mga sundalo mula sa 26th IB na 
papauwi sa kanilang himpilan. 
Nangyari ang pananambang sa Ba- 
rangay Osmefia, La Paz. Lulan ng 
isang mini-cruiser ang mga sundalo 
nang paulanan ng putok ng mga 
gerilyang nakakubli sa masukal na 
bahagi ng kalsada. Nasugatan ang 
isang tinyente. ABI 


ANG BAYAN Agosto 7, 2008 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


Militarisasyon sa kanayunan, 


nagpapatuloy 


suran. Sumusunod ang parsyal na ulat na nakalap ng Ang Bayan ni- 


Pro ang mga paglabag sa karapatang-tao sa kanayunan at kalun- 


tong nakaraang dalawang linggo: 


Agosto 2. Basta na lamang pi- 
nalipat mula sa PNP Custodial Cen- 
ter sa Camp Crame, Quezon City tu- 
ngo sa Manila City Jail (MSJ) si 
Randall Echanis, 60, deputy secre- 
tary general ng Kilusang Magbubu- 
kid ng Pilipinas (KMP). Mariing ti- 
nututulan ng mga kamag-anak, ka- 
ibigan at kasama sa militante at 
progresibong organisasyon ang 
biglaang pagpapalipat kay Echanis. 
Anila, isang detenidong pulitikal si 
Echanis at hindi dapat isama sa 
mga taong suspetsado ng mga 
pangkaraniwang krimen. Makakasa- 
ma rin sa maselang kalusugan ni 


Echanis ang pagkakalipat sa kanya. 
Si Echanis ay dinakip ng mga mili- 
tar at pulis sa Bago City, Negros 
Occidental noong Enero 2008 at 
ikinulong sa Southern Leyte sa ka- 
song multiple murder kaugnay sa 
purgahang naganap umano sa Ino- 
pacan, Southern Leyte noong 
1985. Kasama niyang kinasuhan si- 
na Prof. Jose Ma. Sison, Luis Jalan- 
doni at si Bayan Muna Rep. Satur 
Ocampo. 

Hulyo 25. Sinampahan ng 11th 
IB ng mga gawa-gawang kasong 
kriminal sina Felipe Gelle, secretary 
general ng Bayan Muna-Negros, Vi- 


“Tigil...,” mula pahina 14 


tagasuporta ng rebolusyonaryong 
armadong kilusan. 


Napipilitan ngayon ang AFP na bumaling sa kung anu-anong paki- 
tang-taong pakana para mapagtakpan ang kahiya-hiya nitong pagka- 
talo sa harap ng pakikidigmang gerilya ng BHB. Mismong mga kuman- 
der militar ng AFP ang nagsabing walang mayor na natamong tagum- 
pay ang militar sa pakikipaglaban sa BHB nitong ikalawang kwarto ng 


2008. 


Gayunpaman ay nagbubulag-bulagan ang Malacafang sa katotoha- 
nang ito. Sa kahuli-hulihan, binara ni Defense Sec. Gilbert Teodoro ang 
usapin ng tigil-putukan dahil hindi umano ito upisyal na patakaran ng 
rehimen. Hindi talaga maitulak ng Malacafiang ang “tigil-putukan” da- 
hil katumbas ito ng pag-aming bigo ang OBL? at ang linya ng todo- 
todong gera, at nagtatagumpay ang BHB. 

Sa halip na tigil-putukan, muli na namang binuhay ng Malacafang 
ang alok ng “amnestiya” sa mga rebolusyonaryong pwersa na una niyang 
ipinroklama noong Agosto 2007. Hinihiling nito sa Kongreso na apruba- 
han ang inisyal na badyet na P500 milyon para umano sa mga susukong 
mandirigma ng BHB dala ang kanilang mga armas. Pero tiyak na mada- 
ragdag lamang ang pondong ito sa humahabang listahan ng mga progra- 
mang palabigasan ni Arroyo. Hindi ito papansinin ng mga rebolusyona- 
ryong pwersa. Maglilipana ang mga huwad na surenderi, mga kunwa- 
kunwariang pagpapasumpa sa mga sumuko, paulit-ulit na paggamit ng 
mga isinuko umanong sandata at iba pang panlilinlang. ABI 


ANG BAYAN Agosto 7, 2008 


na 


marie Arcilla, secretary general ng 
Karapatan-Central Visayas; Epefa- 
nia Asentista ng Karapatan-Negros; 
Ronald Ian Evidente ng ANAKPA- 
WIS-Negros; at Dionesio Baloy, li- 
der ng organisasyon ng magsasa- 
kang Kaugmaon. Ang mga kasong 
isinampa laban sa kanila ay iligal 
na detensyon, murder, kidnapping, 
grave threats at coercion. 

Hulyo 21. Pinaslang ng mga 
sundalo ng 21st IB si Rocky Aboli, 
residente at upisyal ng barangay ng 
Upper Uma, Lubuagan, Kalinga. Na- 
kilala ang mga upisyal na dumakip 
at pumatay kay Aboli na sina Major 
Domingo, Lt. Aries Apduhan at Lt. 
Jay Alambra. Sa kanilang ulat sa 
hedkwarters ng 21st IB, pinalabas 
ng mga sundalo na si Aboli ay isa 
umanong mandirigma ng BHB. 

Hulyo 18. Iligal na inaresto at 
ikinulong ng mga elemento ng 
65th IB si Rowell Fernandez ng 
Abihaw, Baras, Catanduanes. 

Hulyo 12. Tinortyur ng mga 
pasistang tropa hanggang mawalan 
ng malay sina Nodante Pongan Jr. 
at Norman Sales ng Barangay 
Maysuram, Caramoran, Catandua- 
nes. Hinaras din ng mga sundalo si 
Michael Torrente ng Barangay Pag- 
sangahan, San Miguel ng gayon 
ding prubinsya. 

Hulyo 10. Sinunog ng mga 
nag-ooperasyong sundalo ng AFP 
ang bahay ni Eugenio Torres Jr. sa 
Barangay Villa Aurora, Viga, Catan- 
duanes. 

Hulyo 9. Binugbog ng mga ele- 
mento ng Philippine Army ang 16 
anyos na si Jake Cristobal at 30 ta- 
ong gulang na si Eddie Frias, pa- 
wang taga-San Isidro, Pandan, Ca- 
tanduanes. 

Hunyo 3. Pinagtangkaang pa- 
tayin ng mga operatibang paniktik 
ng AFP ang mag-amang Rodrigo at 
Randy Sumayang ng Barangay As- 
gad, San Andres, Catanduanes. 


15 


Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


TAN 


Taon XXXIX Blg. 15 
Agosto 7, 2008 
www. philippinerevolution. net 


Pabigat na VAT, ibasura! 


alos walang ibang nilaman ang mahigit isang 
Hi: na State of the Nation Address (SONA) ni 
Gloria Arroyo kundi ang pagtatanggol at pagbi- 
bigay-matwid sa pagpapataw ng Value Added Tax 
(VAT). Tahasan niyang ibinasura ang malawakang pa- 
nawagan ng mamamayang Pilipino laban sa VAT at iki- 
natwirang ang malaking pondong nakokolekta mula ri- 
to ay nagsisilbing tanging “depensa” ng mahihirap sa 
harap ng kasalukuyang matinding krisis sa ekonomya. 
Sa pagtatanggol ni Arroyo sa VAT, pinatunayan na 
naman niya ang kanyang katapatan sa imperyalismo 
at masugid na pagtalima sa mga patakaran ng impe- 
ryalistang “globalisasyon.” Ang pagtataas at pagpa- 
palawak ng VAT ay isa sa mga partikular na pataka- 
rang idinikta ng IMF at World Bank sa papet na re- 
himen noong 2006. Nitong mga nagdaang linggo, 
ilang ulit na nagbabala ang IMF-WB laban sa pag- 
aalis ng VAT. Para sa IMF-WB at re- 
himeng US-Arroyo, ang VAT 
ang susing patakaran para 
tuluy-tuloy na makapag- 
bayad ng utang panlabas, 
panatilihing na- 
kalutang ang 
bangkaroteng 
gubyerno at 
pigilan ang pag- 
sambulat ng 
panibagong 
krisis sa pinan- 
sya. 
Upang ga- 
wing katang- 
gap-tanggap 


Malawakang protesta 


Mga tampok sa 
isyung ito... 


inilunsad sa SONA 
PAHINA 4 


Usapang MILF-GRP 


sa mamamayan ang patuloy na pagpapataw ng pasa- 
ning VAT, inihanay ni Arroyo ang kanyang mga hung- 
kag na programang kontra-kahirapan. Tinawag niyang 
“Katas ng VAT” ang mga programang “subsidyo.” Pina- 
lalabas nina Arroyo na “pakinabang” ito ng mamama- 
yan mula sa VAT. Pero ang totoo'y ni-nanakaw lamang 
ang malaking bulto nito habang namumudmod ng ma- 
pang-insultong barya-baryang palimos sa mga nagda- 
rahop. 

Ipinangangalandakan ni Arroyo na ang malaking 
dagdag na kita sa VAT sa langis ay napupunta sa mahi- 
hirap. Ang totoo, sangkatlo lamang ng tina- 
tayang P30 bilyong dagdag na kita sa VAT 
ngayong taon ang inilaan niya sa 

mga pakulong programang “pan- 
subsidyo.” Gayunman, mismis pa 
rin lamang nito ang aktwal na 
napupunta sa mga naghihirap. 
Sadyang walang mahigpit na siste- 
ma ng auditing ang mga ito upang ang 
malaking bahagi nito'y maibubulsa ni- 
na Arroyo at kanyang mga alipu- 
res. Takam na takam sila sa 
“Katas ng 
VAT” para 
lalo pa 
silang 
makapag- 
pasasa at 
mas mapa- 
laki pa nila 
ang kani- 
lang pondo 
para sa mga 


HI 


Dole-Stanfilco, pinaru- 
sahan ng BHB 


PAHINA 7 PAHINA 12 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas mapus- 
yaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o naglilimbag 
sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang proble- 
ma kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa angba- 
yan@yahoo.com 


